ANG TIPAN NI 


Ang Ikapitong Anak nina Jacob at Bilhah 


Cm ba. 
"” e 
OE- 
a e77) PA: Ya 
o AN : 
ma migs JAO IR 
Wagi “ 
A: 
N r n.. 
.. LI 
.“ 


KABANATA 1 


Ang ikapitong anak nina Jacob at Bilha. Yung 
nagseselos. Nagpayo siya laban sa galit na nagsasabing 
"ito ay nagbibigay ng kakaibang pangitain." Ito ay isang 
kapansin-pansing thesis sa galit. 


1 Ang kopya ng mga salita ni Dan, na kaniyang sinabi sa 
kaniyang mga anak sa kaniyang mga huling araw, sa 
isang daan at dalawampu't limang taon ng kaniyang 
buhay. 

2 Sapagkat tinipon niya ang kanyang pamilya, at sinabi: 
Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga anak 
ni Dan, at makinig sa mga salita ng iyong ama. 

3 Napatunayan ko sa aking puso, at sa buong buhay ko, 
na ang katotohanan na may makatarungang pakikitungo 
ay mabuti at lubos na nakalulugod sa Diyos, at ang 
pagsisinungaling at galit ay masama, sapagkat itinuturo 
nila sa tao ang lahat ng kasamaan. 

4 Ipinagtatapat ko, samakatwid, sa araw na ito sa inyo, 
aking mga anak, na sa aking puso ay ipinasiya ko ang 
pagkamatay ni Josephph na aking kapatid, ang totoo at 
mabuting tao. 

5 At ako'y nagalak na siya'y ipinagbili, sapagka't siya'y 
minahal ng kaniyang ama nang higit kaysa sa amin. 

6 Sapagka't ang espiritu ng paninibugho at pagmamataas 
ay nagsabi sa akin: Ikaw rin ay kaniyang anak. 

7 At pinukaw ako ng isa sa mga espiritu ni Beliar, na 
nagsasabi: Kunin mo ang tabak na ito, at patayin mo si 
Joseph: gayon mamahalin ka ng iyong ama kapag siya 
ay namatay. 

8 Ngayon, ito ang espiritu ng galit na humimok sa akin 
na durugin si Joseph gaya ng pagdurog ng leopardo sa 
isang batang kambing. 

9 Nguni't hindi pinahintulutan ng Dios ng aking mga 
ninuno na siya'y mahulog sa aking mga kamay, upang 
siya'y aking masumpungang nag-iisa, at siya'y aking 
mapatay, at mapahamak ang pangalawang tribo sa Israel. 
10 At ngayon, mga anak ko, masdan, ako ay namamatay, 
at sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, na maliban kung 
iingatan ninyo ang inyong sarili mula sa espiritu ng 
pagsisinungaling at galit, at ibigin ang katotohanan at 
mahabang pagtitiis, kayo ay mapapahamak. 

11 Sapagka't ang galit ay pagkabulag, at hindi 
pinahihintulutang makita ng sinoman ang mukha ng 
sinomang tao nang may katotohanan. 

12 Sapagkat bagaman ito ay isang ama o isang ina, siya 
ay kumikilos sa kanila bilang mga kaaway, bagaman 
ito'y kapatid, hindi niya nakikilala, bagaman ito ay isang 
propeta ng Panginoon, siya ay sumusuway sa kanya, 
bagaman isang taong matuwid, hindi niya siya 
pinapansin, kahit kaibigan, hindi niya kinikilala. 

13 Sapagkat ang espiritu ng galit ay kinukulong siya ng 
lambat ng panlilinlang, at binubulag ang kanyang mga 
mata, at sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay 
nagpapadilim sa kanyang isip, at nagbibigay sa kanya ng 
sarili nitong pangitain. 

14 At ano ang nakapaloob dito sa kaniyang mga mata? 
Na may galit sa puso, upang maiinggit sa kanyang 
kapatid. 


15 Sapagkat ang galit ay isang masamang bagay, mga 
anak ko, sapagkat ito ay bumabagabag maging sa 
kaluluwa mismo. 

16 At ang katawan ng taong galit ay ginagawa nito ang 
sarili nito, at sa kanyang kaluluwa ay namumuno, at 
ipinagkakaloob nito sa katawan ang kapangyarihan 
upang magawa nito ang lahat ng kasamaan. 

17 At kapag ginawa ng katawan ang lahat ng mga bagay 
na ito, inaaring-ganap ng kaluluwa ang ginawa, dahil 
hindi ito nakikita ang tama. 

18 Kaya't ang nagagalit, kung siya ay isang 
makapangyarihang tao, ay may tatlong ulit na 
kapangyarihan sa kaniyang galit: isa sa tulong ng 
kaniyang mga lingkod, at sang pangalawa sa 
pamamagitan ng kanyang kayamanan, kung saan siya ay 
nanghihikayat at nagtatagumpay nang mali, at ikatlo, na 
may sariling likas na kapangyarihan ay ginagawa niya 
ang kasamaan. 

19 At bagama't ang taong galit na galit ay mahina, gayon 
pa man siya ay may likas na dalawang ulit na 
kapangyarihan, sapagka't ang galit ay laging tumutulong 
sa gayong kasamaan. 

20 Ang espiritung ito ay laging sumasama sa 
pagsisinungaling sa kanang kamay ni Satanas, upang 
ang kanyang mga gawa ay maisagawa nang may 
kalupitan at pagsisinungaling. 

21 Unawain ninyo, samakatwid, ang kapangyarihan ng 
poot, na ito ay walang kabuluhan. 

22 Sapagka't una sa lahat ay nagbibigay ng pagkagalit sa 
pamamagitan ng salita, pagkatapos ay sa pamamagitan 
ng mga gawa ito ay nagpapalakas sa kanya na nagagalit, 
at sa matinding pagkatalo ay ginugulo ang kanyang 
isipan, at sa gayon ay pinupukaw ang kanyang kaluluwa 
sa matinding poot. 

23 Samakatuwid, kapag ang sinuman. nagsasalita laban 
sa inyo, huwag kayong magalit, at kung ang sinoman ay 
pumupuri sa inyo bilang mga banal na tao, huwag 
kayong mangagtaas: huwag kayong makilos sa 
kaluguran o sa pagkasuklam. 

24 Sapagkat una, ito ay nakalulugod sa pandinig, at sa 
gayon ay ginagawang masigasig ang pag-iisip na 
maunawaan ang mga dahilan para sa pagkagalit, at 
pagkatapos magalit, iniisip niya na siya ay 
makatarungang nagalit. 

25 Kung kayo ay mahulog sa anumang pagkawala o 
kapahamakan, saking mga anak, huwag kayong 
magdalamhati, sapagkat ang mismong espiritung ito ay 
naghihikayat sa isang tao na maghangad ng bagay na 
nasisira, upang siya ay magalit sa pamamagitan ng 
paghihirap. 

26 At kung kayo ay kusang-loob na dumanas ng 
pagkawala, o hindi sinasadya, huwag kayong mabalisa, 
sapagka't sa kapighatian ay nanggagaling ang poot na 
may kasinungalingan. 

27 Bukod dito, ang dalawang beses na kasamaan ay poot 
na may kasinungalingan, at tinutulungan nila ang isa't 
isa upang guluhin ang puso, at kapag ang kaluluwa ay 
patuloy na nababagabag, ang Panginoon ay humihiwalay 
dito, at si Beliar ay namumuno sa kanya. 


KABANATA 2 


Isang propesiya ng mga kasalanan, pagkabihag, mga 
salot, at sukdulang pagsasauli ng bansa. Pinag-uusapan 


pa rin nila ang tungkol sa Eden (Tingnan ang Talata 18). 


Ang bersikulo 23 ay kapansin-pansin sa liwanag ng 
propesiya. 


1] Sundin, samakatwid, mga anak ko, ang mga kautusan 
ng Panginoon, at sundin ang Kanyang batas, lumayo 
kayo sa poot, at kapootan ang pagsisinungaling, upang 
ang Panginoon ay manahan sa gitna niyo, at si Beliar ay 
lumayo sa inyo. 

2 Magsalita ng katotohanan ang bawa't isa sa kaniyang 
kapuwa. Sa gayo'y hindi kayo mahuhulog sa poot at 
pagkalito, datapuwa't kayo'y magiging sa kapayapaan, 
na taglay ang Dios ng kapayapaan, sa gayo'y hindi 
mananaig sa inyo ang digmaan. 

3 Mahalin ang Panginoon sa buong buhay niyo, at ang 
isa't isa nang may tapat na puso. 

4 Nalalaman ko na sa mga huling araw ay lalayo kayo sa 
Panginoon, at gagalitin niyo si Levi, at makikipaglaban 
kay Judah, ngunit hindi kayo mananaig laban sa kanila, 
sapagkat pareho silang papatnubayan ng isang anghel ng 
Panginoon, sapagka't sa pamamagitan nila ay tatayo ang 
Israel. 

5 At sa tuwing kayo ay humiwalay sa Panginoon, kayo 
ay lalakad sa lahat ng kasamaan at gagawa ng mga 
karumal-dumal na bagay ng mga Gentil, na nakikiapid 
sa mga babae ng mga makasalanan, habang sa lahat ng 
kasamaan ang mga espiritu ng kasamaan ay gumagawa 
sa inyo. 

6 Sapagkat nabasa ko sa aklat ni Enoch, ang mabuti, na 
ang inyong prinsipe ay si Satanas, at na ang lahat ng 
espiritu ng kasamaan at kayabangan ay magsasabwatan 
upang patuloy na labanan ang mga anak ni Levi, upang 
sila ay magkasala sa harapan ng Panginoon. 

7 At ang aking mga anak ay magsisilapit kay Levi, at 
magkakasalang kasama nila sa lahat ng bagay, at ang 
mga anak ni Judah ay magiging sakim, na mananamsam 
ng mga pag-aari ng ibang tao na parang mga leon. 

8 Kaya nga kayo ay dadalhin palayo kasama nila sa 
pagkabihag, at doon ay tatanggapin ninyo ang lahat ng 
mga salot ng Ehipto, at lahat ng kasamaan ng mga 
Gentil. 

9 At sa gayon, kapag kayo ay bumalik sa Panginoon, 
kayo ay magtatamo ng awa, at Siya ay magdadala sa 
inyo sa Kanyang santuwaryo, at Siya ay magbibigay sa 
inyo ng kapayapaan. 

10 At babangon sa inyo mula sa tribo ni Judah at ni Levi 
ang kaligtasan ng Panginoon, at siya ay makikipagdigma 
laban kay Beliar. 

11 At magsasagawa ng walang hanggang paghihiganti 
sa aming mga kaaway, at ang pagkabihag ay kukunin 
niya mula kay Beliar ang mga kaluluwa ng mga banal, at 
ibabalik ang mga masuwaying puso sa Panginoon, at 
ibibigay sa kanila na tumatawag sa kanya ang walang 
hanggang kapayapaan. 


12 At ang mga banal ay magpapahinga sa Eden, at sa 
Bagong Jerusalem ang mabubuti ay magsasaya, at ito ay 
magiging sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. 
13 At ang Jerusalem ay hindi na magtitiis ng 
pagkatiwangwang, ni ang Israel ay dadalhing bihag, 
sapagkat ang Panginoon ay nasa gitna nito [namumuhay 
sa gitna ng mga tao], at ang Banal ng Israel ay 
maghahari dito sa pagpapakumbaba at sa kahirapan, at 
ang sumasampalataya sa Kanya ay maghahari sa mga 
tao sa katotohanan. 

14 At ngayon, matakot sa Panginoon, mga anak ko, at 
mag-ingat kay Satanas at sa kanyang mga espiritu. 

15 Lumapit sa Diyos at sa anghel na namamagitan para 
sa inyo, sapagkat siya ay isang tagapamagitan sa pagitan 
ng Diyos at ng tao, at para sa kapayapaan ng Israel siya 
ay tatayo laban sa kaharian ng kaaway. 

16 Kaya't ang kaaway ay nananabik na wasakin ang 
lahat ng tumatawag sa Panginoon. 

17 Sapagkat alam niya na sa araw na magsisisi ang 
Israel, ang kaharian ng kaaway ay magwawakas. 

18 Sapagka't ang mismong anghel ng kapayapaan ang 
magpapalakas sa Israel, upang hindi mahulog sa 
kasukdulan ng kasamaan. 

19 At mangyayari sa panahon ng katampalasanan ng 
Israel, na ang Panginoon ay hindi hihiwalay sa kanila, 
kundi gagawin silang isang bansang gumagawa ng 
Kanyang kalooban, sapagkat walang sinuman sa mga 
anghel ang magiging kapantay niya. 

20 At ang kaniyang pangalan ay malalagay sa lahat ng 
dako sa Israel, at sa gitna ng mga Gentil. 

21 Samakatwid, ingatan ninyo ang inyong sarili, mga 
anak ko, mula sa bawat masamang gawain, at iwaksi ang 
poot at lahat ng kasinungalingan, at ibigin ang 
katotohanan at mahabang pagtitiis. 

22 At ang mga bagay na inyong narinig mula sa inyong 
ama, ay inyong ibigay din sa inyong mga anak upang 
kayo ay tanggapin ng Tagapagligtas ng mga Gentil, 
sapagkat siya ay totoo at may mahabang pagtitiis, 
maamo at mababa, at nagtuturo ng batas ng Diyos sa 
pamamagitan ng kanyang mga gawa. 

23 Lumayo, samakatwid, sa lahat ng kalikuan, at 
kumapit sa katuwiran ng Diyos, at ang inyong lahi ay 
maliligtas magpakailanman. 

24 At ilibing niyo ako malapit sa aking mga ninuno. 

25 At nang masabi niya ang mga bagay na ito ay 
hinagkan niya sila, at nakatulog sa mabuting katandaan. 
26 At inilibing siya ng kaniyang mga anak, at 
pagkatapos ay binuhat nila ang kaniyang mga buto, at 
inilagay malapit kay Abraham, at kay Isaac, at kay Jacob. 
27 Gayunpaman, si Dan ay nagpropesiya sa kanila na 
kanilang kalilimutan ang kanilang Diyos, at dapat na 
ihiwalay sa lupain na kanilang mana at mula sa lahi ng 
Israel, at mula sa pamilya ng kanilang mga binhi. 


